IL. 


CYSALIF GLANNAU CLRI 


GAN “'GLANCERI,” CAERDYDD. 


l 


Mi 'ss ryw ddiwrnod hìrddydd haf 
I rodio glannau'r Ceri, 

Tra melyn haul yn t wynu'n braf, 
A'r wlad yn llawn o dlysni. 


Ar hyd y llwybrau dan y coed 
Oanlynais gwrs yr afon; 

Nid tecach bu y wlad erioed, 
Nid llawnach bu fy nghalon. 


Holl goed y maes yn gwisgo'u dail, 
Yr adar mwyn yn moli, 

Y wlad i gyd dan gnwd di-ail, 
A'r blodau'n perarogli. 


Yn uno a'r tarianaidd li' 
Mae croew, claer aberoedd, 

A phle m:*> pysg sydd uwch eu lŵi 
Na'r brithyll sy'n ei dyfroedd? 


Bum ar ei glannau lawer gwaith 
Yn taflu pluen iddi, 

Ond ofer fu fy mhluen fraith 
I ddenu'r pysgod heini. 


Mor dda oedd cyflarch ar fy nhaith 
Y llanciau cryfion, rhadlon, 

Yn cludo ffrwyth y m2usydd maith 
Yn ddifyr, fwyn gymdeithion. 


A phryd&xrth oedd y merched llon, 
Fel heulwen haf yn gwenu, 

Mewn gwisg drwsiadus oll o'r bron 
Yn troi y gwair i fyny. 


Nid oes eu harddach yn un man 
Na merched glannau'r Ceri, 
Sy'n d2nu llanciau tref a llan 
I rodio dan y deri. 


Adwaenais un flynyddau'n ol, 
Pan oedd y gw:$42d yn gynes, 

Mor fwyn a'r oenig ar y ddôl, 
Mor deg a'r un angyles, 


Y plant chwareuent yn y gwair— 
Pob un mor iach a hapus; 

Doedd n2b am wahardd ag un gair 
Eu pranciau bach direidus. 


Tra'n «cos yn eu pìith am awr 
Yn nghanol y prydferthwch, 

Yr oodd fel Eden ar y liìawr— 
Mor bur oedd ein dedwyddwch. 


Mae'r afon rhwng y dolydd mwyn, 
Mi dybiaf, yn arafu, 

Fel wedi'i hudo gan eu swyn, 
Ac yno am artrefu. 


Tra'n llifo dros y o«:ig mân 
A chrwydro rhwng y dolydd, 
Mae'n murmur cân o foliant glân 
Fod yma fan mor ddedwydd. 


Pan ddaw y gwanwyn yn ei dro 
I erlid gauaf creulon, 

Adseinia'r nowydd drwy y fro— 
“Bydd yma haf yn union.” 


Fan yma mae y hydr>f mwyn 
Mewn lliwiau cain prydferthaf, 

Yn gwenu ar bob pant a thwyn 
I gadw draw y gauaf. 


Daw adar fyrdd y gwanwyn gwyrdd 
I ganu yma'n gyntaf, 

Ac ar brydnawn yr hydref llawn 
Bydd yma'u cyngherdd olaf. 


Pa ryfedd fod y dyffryn mwyn 
Yn magu gwâ4: enwogion, 

Tra maes a llwyn yn llawn o swyn 
I'w ferched ac i'w feibion? 


Fan draw, o dan lwyfanen fawr 
Sy'n codi difyr adgo', 

Bu cartref yr englynwr mawr, 
Yr enwog Ioan Cunllo. 





Condemniodd mewn cynghanedd gref 
““Greulondeb cweryl India,” 
A chanodd pan ar dbd.hwy'r nef 
233 


Ei ddwys “Englynion ola”. | 





Ac yno, fel rhyw seren dêr, 
Bu'r llenor hoff Rhys Dyfed, 

Yn gwau caniadau tlysion, pêr, 
Tra'n suddo dan hir ludded. 


Ar ban y bryn fs saif Twr Gwyn, 
Y sanctaidd, gain addoldy, 

Lle bu y tadau'n gwrando'n syn 
“Morrisiaid mawr yr Iesu.” 


Bu'r ddau yn tanio gwlad a thref 
A'u cynes ddoniau nerthol, 

Cyn €sgyn fry i'r euraidd nef— 
Cartrefle'r gân dragwyddol. 


I'r Gareg Wen af ur fy nhaith, 
Yn llaw fy nwyfus awen, 

Lle bu'n cartrefu flwyddi maich 
Hilioga?th ““y ddau Eben.” 


Fan draw, yn ffyddlon was i Dduw, 
Bu'r hynaws Griffiths, Hawen, 

Yn dysgu'r praidd pa fodd i fyw 
Mewn gorthrymderau'n llawen. 


Yn ymyl cwyd annedd-dy mad, 
Sef carire'r ffraeth John Daniel— 
Arwerthwr penaf yt: holl wlad,— 
'Nawr dan y gwys yn dawel. 


Oddiar y cdodydd godant fry 
Gerllaw amaethdy Moylon, 
Bu O. R. Owen—cenad cu— 
Yn seinio'r da newyddion. 


I'r hen ysgoldy rhoddaf dro, 
Yn llawn adgofion mwynaf, 

Lle gyr; bu llu o blant y fro 
Yn tyru haf a gauaf. 


O dan ei do ni chlywir 'nawr 
Sain plant yn dysgu gwesi, 
Ond trwst dibaid ergydion mawr 

Rhyw nerthol, siriol seiri. 


Ac er nad yw eu iloisiau pêr 
Yn lloni'r hen chwareufan, 

Miaae rhai m2wn hwyl yn canmol Nêr 
Ar lethrau Bryniau Canaan. 


Mae yntau hefyd wedi mynd— 
l': ysgol fu'n drysorydd; 

Mlaae cadair wag caredig ffrynd 
Ar aelwyd lân y Glenydd. 


Gerllaw mae'r hen lythyrdy mad; 
O hwn, am faith flynyddau, 

Bu Powell hoff yn llywio'r wlad 
Cyn huno gyda'i dadau. 


Fy awen! aros ar diy hynt 

Tra dychwel, fel pêr freuddwyd, 
Y melus orïau dedwydd gynt 

Ges yma ar ei aelwyd. 


Daw “Bedd Uwmdu” yn ìyw i'r oof, 
Y llenor llawn, “Gwynionydd,” 

A'r bardd-bregethw'r “Jam»s y Gof” — 
Dadganwr pena'r broydd. 


“Yn gwrando arnaf lawer awr,” 
Murmuna'r Oeri wrthym, 

“Bu “Emlyn bach'—y cerddor mawr, 
A'r prif-fardd “D. ap Gwilym.” ” 


O lanau tlysion Oeri fad 
Aeth milwyr ffyddlon Iesu, 


Sydd-heddyw'n mlaenaî rheng y gad, 
A'u henwau ym mhob teulu. 


“Fe f>gir glewion ym mhob gwlad” 
Dan nawdd y Nef a'i bendith, 
A hir bo glannau'r Ceri fad 
Yn gartrefi abhrylith. 
* * * * * * 
Prydferthach man nid o>s trwy'r broydd, 
O Hafren deg hyd Fôr y Werydd, 
Er chwilio Cymru wen i ddewis, 
Na^r pan*-le cain o gylch Rhydlewis. 


Yn niwedd oos, cyn daw noswylio, 
Ar hyd ei llwybrau hoffwn rodio, 
Tan gysgod clyd llydanfrig dderi, 
I lunio cân ar lannau Oeri. 





Ail-argraffwyd o'r “Cardigan & Tivy-Side Advertiser,” Mai ?fed, 1912. 


GYSURO SEL SY ECH EE YI CII AV TITFN FYS CR YI EGIN EU EFFECT TE IU GRED ION IS NESU DUE FUD EDD 





